ER 
COFFADWRIAETH ' 


AWN 


PARCH. EBEN EZER MORRIS, 


BLAENYWERN, ». 
YN SIR, ABERTEIFI, ì N 


y» 56 aW a 


(GST DI AST IDDI 


Israel?” 2 Sam.iii: 38, 


ABERYSTWYTH, 


Ŵ ARGRAFFWYD GAN ESTHER WILLIAMS, 


1826, 





CAN O ALARNAD, $c. 






BA le'r â” ì fwrw 'ngalar, 


l bale?r â' i 'mofyn cysur? 
| Pur annifyr wyf fi 'nawr; 
I ba le^r âf 1 och neidio, 
Pan bwy?” i'n cofio am fy mrawd, 
Ebenezer Morris anwyl, 
'Sydd wedi syml ado'r enawd? 
2 Doed y môr i wylo dagrau, 
Dced y clychau i roddi sain, 
Boed i'r creigiau.a'r mynyddau 
Eilwaith ddadsain llef y rhai'n ; 
Doed y.ser a'r holl blanedau, 
Yn eu graddau, yn gytun, 
I roi cymhorth im?” awenu :--- 
Maent yn methu bob yr un. 
3 Doed y brenin i alaru, 
Doed y senedd oll o'r bron, 
Collwyd deiliad o'r ffyddlonaf 
' Welwyd ar y ddaear hon : 
Dros fawrhydi*r brenin byddai 
| Yn gweddïo'n syml iawn, 
' Dewr y safai dros ei gyfraith, 


“Mewn dysgybliaeth, fore'a nawn. 
A De'wch bob oedran-a-phob graddau, 


Rhowch eich tannau yn eu lle, 
I alaru, gydâ'r cwmp'ni, 

Waith in? golli gwas y ne' ; 
Nid un llawn o zel partïaeth, 


Etto yn erbyn cyfeiliorni, 


Nid oedd yn ofni d'weyd, wrth raid, 





A Trabwy' i'n rhodio daear lawr? 


Chwaith na gweniaeth cecraeth plaid, 






































3 


5 Fel y daran torodd allan, 
Swnio fel yr arian wnaeth, 
Pedair blwydd ar bumtheg ydoedd 
Pan i'r gwaith, yn gyhoedd, aeth ; 
Yn fuan aeth ei dad i huno, 


' Ca'dd yntau Ji wisgo, yn ei le, 
Ag addurn gwell na mantell Aaron ; 

a i Cafodd loywion arfau r ne”, 

Tw 6 I'r winllan ca'dd ei alw'n fore, 


At ei dadau oedd o'i flaen, 
Yno gweithiodd, yn ddi-ildio, 
Ŵ Nes machiudo i haul yn lân; 
u bu yn ffyddlon yn ei ddiwrnod, 
. Gweithiwr difefl hynod oedd ; 
Byddai'r dyrfa'n cael ei lloni, 
Pan y safai fynu ar g'oedd, 


Wrth ei wên siriolai'r werin, 
Wrth ei daran crynent hwy, 
Wrth dderchafu y Messia, 
Canai'r dyrfa am ei glwy”: 
'R oedd ei lais fel udgorn arian, 
'R oedd fel taran ar ryw bryd, 
h 'R oedd fel tannau telyn Dafydd, 
| | Nes yn ufudd fyn'd â 'mryd. 
dc 8 Seren o'r maintioli mwya” 
' Ydoedd yma yn ei ddydd, 
Mawr ei ddawn a mawr ei ddefnydd, 
Mawr ei gynydd, mawr ei ffydd ; 
Mawr ei gariad at y brodyr, 
Siriol, syml yn ei dy, 
'R oedd ef yno'n llai na'r Jlein” 
_ Tra bu yma gydâ ni, 


- 











4 


9 ^R oedd ef yn ei deulu'n arglwydd, 
'R oedd e'n llywydd yn mhob lle; 
'R oedd e'n fawr heb ddim yn ormod, 
Isel hynod yn ddible; 
'R oedd e'n faban, ^r oedd e'n frenin, 
Siampl i'w ddilyn ydoedd hwn, 
Am ei fod 'n ol lesu'n teithio, 
Agos ato oedd, mi'i gwn. 
10 ^R oedd e'n gwel'd yn graff fel eryr, 
Ei synwyr fel y sarph yn g-ll, 
A diniwed fel y g'llomen; _^* 
Feì b ai'r angen, yn ddiball: 
'R oedd ei ddoniau fel y clycìau, 
A'i felus byngciau helaeth, llawn ; 
Ei destun mawr anfeidrol ydoedd 
lesu a'i annhraethol ddawn. 


11 Ermai llestr pridd oedd ganddo, 
Cafodd ynddo drysor drud, 
Anchwiliadwy olud Iesu, 
Ar gyfer tlodi mawr y byd; 
Harddwch mawr ei ddwyfol Berson, 
A'i holl droion is y rhod, 
Am ei swyddau a'i rinweddau, 
Ac iddo byddai'n rhoddi'r clod. 


12 Mae Eglwysi'r Methodistiaid, 
Meibion, merched, yn gytun, 
Gweinidogion a phicgethwyr, 
Yn alarwyr bob yr un; 
Ie'ngctid luoedd, wrth y cannoedd, 
A'r sabothol ysgol sy', 
Byd ac eglwyssy'n galaru, 
O waith in? golli'n cyfaill cu, 











9 


13 Bu fel Moses yn was ffyddlon, 
Bu fel Aaron yn ei swydd, 
Fel Elias bu mewn urddas, 
Pawb a'i haddas barchai'n rhwydd; 
Bu fel Paul yn teithio'r gwledydd, 
Trwy bob tywydd lawer tro; 
Er anwyled ydoedd genom, 
Fe ddiangodd arnom, do. 


14 Cadd fel Enoch rodio'n hawddgar, 
Mewn mawr ffafr gydâ Duw, 
Ca'dd dystiolaeth, cyn ei symud, 
'Cai mewn gwynfyd hefyd fyw ; 
D'wedodd iddo gaffael golwg 
Dicon amlwg, pan cedd glaf, 
Ar ei anwyl Frenin lesu; 
Meddiannu'r wlad, ^'r wy'n credu, caf. 


15 Galpsai atteb yn ddibryder, 

Gydâ Phedr, ar y llawr, 

Dair o weithiau, heb ei amau, 
ki fod yn caru Iesu mawr; 

Cafodd orchwyl yn ei gorlan, 
Bugail gwiwlan ffyddlawn cu; 

Porthi'r wyn a chadw'r defaid, 
Cynnal gweiniaid wnai tra bu, 


16 Yn ngoleu'r difinyddion gwelai, 
Chwiliai, yn ei gell, heb ball, 
Caryl, Henry, Pool, a Chradoc, 
A'r Doctor Owen enwog, call ; 
Fe eglurai y dammegion, 
Treiddio i'r dirgelion wnai; 
Darluniai Iesu ar Galfaria, 
Nes bai'r dyrfa'n llawenhau. 


ws 























6 


17 Fel angel cryf yn hyf ehedodd, 
Yn nghanol nefoedd, yn ei ddydd, 
A*r efengyl fawr dragwyddol 
A gyhoeddodd ef, trwy ffydd ; 
Yn awyr iach yr ysgrythurau 
Y byddai'n chwareu aden lon ; 
Ef yn bloeddio, a'i chwys yn treiglo, 
A*r dyrfa'n wylo'n braf O'u bïon. 
18 Ca'dd bum talent gan eì Arglwydd, 
Marchnata'n hylwydd a wnaeth ef, 
Pump yn chwaneg a ennillodd, 
Yn ngwydd lluoedd da6'r â nef; 
Gwas da ffyddlon yn ei ddiwrnod, 
Dal y drych yn bynod wnaeth, 
A'i Arglwydd a'i groesawai'n hyfryd; 
O'i adfyd mewn i'r gwynfyd aeth. 
19 Fe amgylchodd siroedd Cymru, 
De' a Gogledd, lawer gwaitli, 
Bryste, Llundain wnaed yn llawen, 
Pan oedd bron ar ben ei daith ; 
Hardd y safodd ary muriau, 
Yn eich cymanfa lawer awr, 
At Iesu ^r oedd yn galw'n g'lonog, 
Fe'i bloeddiai'n enwog Geidwdd mawr. 
20 Mawr ei ddefnydd ydoedd gartrel, 
Derbyniol yn ei ardal o^dd ; 
Yn y gyfeillach ddirgel, byddai 
)N fanol oÌau, wrth ein bodd: 
?R oedd A'i nerth yn erbyn pechod, 
Bu â'i ddyrnod arno; gwn, 
Mawr fygythion ysgrythurau 
A gyhoeddain erbyn hwn. 


WR i 








7 


91 Canol llwybrau'r ysgrythurau 

Oedd e'n gerdded: ar bob cam, 

Yn ei fywyd, a'i fasnachau, 
A*r areithle, yn, ddinam ; 

'R oedd e'n dad i'r rhai edd ie'ngach, 
hu oedd e'n gryfach yn mhob: dawn ; 

'R oedd e'n cael blaenori'n foddlon; 

Fe lanwai'i le yn dirion iawn;. 


22 ^R oedd ef yn ddifinydd enwog; 

Golau; bywiog. dewr, a.doeth, 

Yn ei gell y byddai'n ddiwyd, 
Yn ci bu/pid fel aur coeth ; 

A*r ei liniau, mewn erfyniau 

A griddfanau, nos a dydd,, 

Am i'r Yspryd Glân lew yrchu 
Wrth draddodi geiriau” r ffydd. 


23 Yn ei gawell 'r oedd, yn gy son, 
— Saethau llymion, union nef, 
Bwa cryfa llygad cywir, 
Y nod yn sicr d'rawai ef; 
Ar ei drdsol 'r oedd grawnsypiau, 
Ar ei fwrdd” r oedd seigiau llawn, 
Lle b'ai miloedd mewn cymanfa, 
Modd i wledda trwyddo cawn. 


94 Pwy mor ddoeth, a phei mo? ddoniol, 
Pa mor rasol ydc >edd ec? 
Pwy gair yn y cyrddau Hl 
A'r ^ Socialton leinw ei le? 
Ffordd y teithiodd, pwy a deithia 
( Benmorfa a Thwrgwyn, 
Aberteifi, a. Blaenannerch, 
Capel Drândod gydâ hyn ? 














8 


25 Pwy ofala mor ddiwallau, 

Am y diadellau hyn ? 

Pwy wna ddattod eu cylymau! 
Pwy saif ar adwyau'n dŷn ? 

Ar bob tymhor, ar bob tywydd, 
Yn y llafur byddai'n llon ; 

Mae galaru mawr wrth gofio 
" Fod wedi gadaw'r ddaear hon. 


26 Ffarwel, Morris, un yw'r eglwys, 
Yn ynefacaryllawr; 
Ni chai 'th weled yma'n chwaneg, 
Hyd pan gano'r udgorn mawr: 
R oedd hi'n dda tu yma i'r afon, 
Mae hi yna'n llawer gwell; 
Uwch y byd a'i ddyfroedd chwerw 
R wyt ti heddyw'n ddigon pell. 
27 Mae dy ben yn gwisgo'r goron, 
Mae dy galon heb un .plâ, 
Mae dy beddwch ful yr afon, 
Mae dy dannau'n dynnion bra” ; 
?R wyt mor lân â'r angel glana' 
Yn bur fel y dymunaist fod ; 
Nid oes hiraeth arnat beddy' 
Âm ein cwm'ni dan y rhod. 
ŷ8 Ti ge'st balmwydd yn lle cleddau,. 
Ti ge'st goron yn lle croes, 
Ti ge'st ddiwedd ar dy deithiau, 
Ti ddiengaist uwch pob loes; 
Mae dy deiyn aur yn chwareu, 
Mae dy dannau oll yn dyn; 
Uwen eu rhif mae'th ryfeddodau, 
Yn swn caniadau Sion fryn, 






































9 


99 Ti ge'st goncwest ar bob gelyn, 
'Ti ge'st fyddin tan dy dro'd, 
Ce'st dy gynnal yn y frwydr, 
Er pob rhwystr dan y rhod; 
Ce'stdy godi uwch gelynion, 
Yn dra thirion uwch yr haul, 
'R wyt fel loan yn dra chynes, 
A'th ben ar fynwes Adda'r ail. 


90 Nid oes gwmwlar dy awyr, 
Mae dy haul yn hyfryd glir, 
Mae dy ddydd yn myned rhagddo ; 
Ti ge'st lanio'r hyfryd dir, 
Ti gest afael ar yr hafan 
br A ddymunaist lawer awr ; 
' Mae dy wledd heb ddalen chwerw, 
W^ Heddyw, 'n nhrag wyddoldeb mawr. 


31 Nid oes eisiau dae'r ìi sengi 
Yn y wlad lle'r wyt ti'n byw, 
(o. Nid oes eisiau bara i'th borthi; 
ME Iesu i ti'n bob peth yw ; 
D. 'R wyt mor hardd fel nad oes eisiau 
Gwisg i guddio'th noethni mwy, 
Ond y lliain main cyfrodedd 
Ga*w'd trwy rinwedd morwol glwy”. 
39 Nid oes eisiau march na cherbyd, 
I dy symud yma a thraw ; 
'R wyt, mor gyflym a'r goleuni, 
Yn trafaelu'r byd a ddaw ; 
*l wyt, heb draed, yn gallu cerdded, 
'í wyt yn gwel'd, beb lygaid pridd, 
'R wyt yn gallu eyd-draiaelu 
A'r angylion pen sydd, 





10 


33 'R wyt yn deall iaith angylêon, 
A duwiolion o bob gwlad; 
'it wyt yn medru iaith /omare, 
Os yw yn nhrigfanau ' Nhad; 
Medri siarad â hen Abra'm, 
lsaac, Jacob, Job, a fu; 
Soniaist lawer am eu henwau, 
Tra'r o'it yma gydâ ni. 
34 Mi ieddyliwa, wrth ei ganlyn, 
Yn ei goffi» tua'r bedd, 
Gydâ'r miloedd o gwmpeini 
' Ydoedd yn eu galar wedd: 
Dacw'r doniol wedi tewi, 
Dacw'r dewr fu'n bloeddio'n hy, 
Yn ei gerbyd, gydâ galar, | 
Yn myned tua'rddaear ddu, 


35 Mari, Mari, paid âg wylo, 
Gad och neidio nos a dydd; 
Er it roddi*th Briod anwyl 
I orwedd yn ei wely pridd: 
Mae ei gorph yn huno'n dawel, 
Yn ngrafel mynwent Troed-yr-aur, 
A'i enaid fry yn hardd ar ddelw 
Y Person mawr a'i enw, GA1R, 
36 Uofia etto, er it” wylo, 
Pwy sy'n llywio nef a llawr; 
Fod rhagluniaeth a'i holwynion, 
Yn troi 'nol cyson arfaeth fawr: 
'R oedd ei ddyddiau wedi eu rhifo, 
Ei amser wedi treulio'n llwyr ; 
Bore cododd, caled gweithiodd, 
Cynar hunodd yn yr hwyr. 





11 


37 Awst pum' 'ufgfed. y diangodd, 
Monris o'i gystuddiau caeth; - 
Awst yr unfed dydd ar hugain, 
Evans idd ei ganlyn aeth i 
Un fil, wyth cant, pump-ar-hugain, 
Oedd y flwyddyn ryfedd hya: 
Pryd y derfydd galar Sion 
Waith y troion mawrion, syn ! 
38 Mai diweddaf y diangodd 
Edward Witliam, ffyddlawn frawd: 
Yn ein byddin mae adwyau, 
Bylchau yn ein rheng a wna'w'd ; 
Tri o gedyrn mawrion, epwog, 
A rhai c'lonog yn eu dydd, 
Yr un flwyddyn aeth i'r ddaear ; 
Mawr yw'r galar yma sydd. 


39 Sïon, Sion, beth a dd'wedaf 
Yn y bwlch cyfyngaf hwn ! 
Pun ai'th anog i alaru 
Neu i dewi wnaf, nis gwn; 
Mae'r canwyllau mawr yn diffodd, 
Ser y nef yn syrthio sydd; 
Mae'n rhy dywylli mi etto, 
I broffwydo beth a fydd. 


40 Y mae'r arfaeth fawr o^th ochr, 

A hedd- gynghor o dy blaid, 

Mae dy Dad, â'i glust, yn gwrando, 
Dywed wrtho dy holl raid ; 

Anfon atto aml lythyr, 
Am gael gweithwyr difefl, doeth ; 

Mae'r eiriolaeth fawr ith bleidio, 
Hyd nes elo'r byd yn boeth. 














12 


âl Ei blant ariwyl sy'n galart, 
('R wŷ'n eich caru yn ddirith) 
Rhodiwch yn ei lwybrau cyson, 
Cewch fendithion rif y gwlith ; 
Cewch ei Dduw yn Dad trag'wyddol, 
Cewch ei bobl yn bobl i chwi, 
Cewch ei dy yn gartref hyfryd; 
Mae'r addewid fawr o^ch tu. 
42 Bu am ugain mlynedd helaeth. 
Dwy ar bumtheg gydâ hyn, 
Yn cyhoeddi'n ffyddion, udiwyd, 
Yr Uen a laddwyd 
Aeth.i gymanfa enwog llundain, 
Pan oedd bron ar ben ei daith ; 
“ Bu dri Saboth a rhai gweithiau, 
Nol d'ed adref, yn y gwaith. 
45 Yspryd Duw fo'n cyfarwyddo 
'R ffordd i deithio yn y bla'n ; 
Yspryd gwylio a gweddïo 
A ddisgyno ar fawr a man ; 
Doed pob dyn i hun-ymwadiad, 
Yspryd cariad ddelo i lawr ; 
Achos lesu fyddo'n llwyddo, 
Hyd pan gano'r udgorn mawr. 


ar y bryn: 


[rm Fr 


DIW 


EDD. 


y 


a * a, â 
Aberystwyth, Argraffwyd gan Esiher Williams. 





